GASTIAU LERPWL. 


Cân ddiweddaf 
DIC DYWYLL. 


“ee? 


A wnewch chwi wrando 'n awr, 
Gyfeillion ffraethlon ffri, 

Cewch rai o gastiau Lerpwl 
Yn fanwl genyf íi; 

Lle mawr pur lew, lle mae'r bolol 
A'i bobl yn ddi bwyll, 

Can's hon yw nyth y felldith fawr, 
Lle gwneir y dirfawr dwyll. 


CHORUS. 


Nid oes neb o dan y Ne', 
Trwy'r Gorllewin nac un lle, 

All wneuthur sylw cyflawn chwaith 
O droion maith y dre', 


Mae lawer math o ddynion, 

A lladron o bob lliw, 
A godinebwyr diffaith, 

Mewn bariaeth yma'n byw; 
Mae llawer yn crygleisto, 

Nes moedro menydd mul, 











2 


Wrth waeddi Water cresses a 
Fresh Herrins ar ddydd Su]. 


Nid. oes neb o dan y Ne', &c. 


Mae yma dwrw troliau 
Fel swn taranau trwm, 

A llawer un yn lleidar balch, 
A llawer begar llwm ; 

Ac ni fyddai fawr ryfeddod 
I'ch ganfod lodes gu, 

Yn cytuno i lowcio licar 
Hefo chlamp o Nigar du. 


Nid oes neb o dan y Ne', &c. 


Rhyw fachgen a dwy eneth, 
Sef Wil, a Jane, a Nel, 
A dorasant eu titotal, 
Nos Sul yn ffair Pel Mel; 
Roedd Jane a Nel yn potio'n ffri, 
Wel dyma rali deg, 
A Wil yn canu hob y di 
Gan waeddi nerth ei geg. 


Nid oes neb o dan y Ne', &c. 


Rhyw ddynes wrth y farchnad, 
a'dd genad gan ei gwr 

I edrych am ei Modryb, 

Oedd'r ochor draw i'r dwr 


9 


Yn lle myn'd dros yr afon, 
Fel gofynodd iddo fe, 

Fe aeth yr hen glemones frac 
I ganlyn y Black i'r ple. 


Nid oes neb o dan y Ne', &c. 


Mae cocos a thraed defaid 
Ac oysters a thraed moch, 
Gan ferched mewn tafarnau, 
Lle bynag o'r dref y b'och ; 
A Gwyddelesau geir yn llu, 
A'u pethau'n drewi draw ;— 
Mae'n rhyfedd fod y Cymry cu 
Yn llyncu dim o'u llaw. 


Nid oes neb o dan y Ne', &c. 


Mae twyllwyr yma'n dallu, 
Rhai medrus, fel y mwg 

Ar bob rhyw chwareuyddiethau, 
A phob rhyw driciau drwg ; 

Fe ddywedodd Ysbryd Ned y ffwl 
Fod castiau Lerpwl oll, 

Wedi gyru menydd Belzebub, 
A'i sens i gyd ar goll. 


Nid oes neb o dan y Ne', &c. 


Fe ddygwyd dillad llawer llangc 
Wrth chwareu prangc Wil Price, 














& 


A Watch ac arian llawer rhai, 
Yn nhai'r hen ferched nise 

Wrth chwareu'r hen Jig Jeri, 
A chusanu Lusi lon, 

Fe losgodd Guto Ty'n y waen 
Mewn ffwdan flaen ei ffon. 


Nid oes neb o dan y Ne', &c, 


Medd Jack y Boatman wrth ei wraig, 
My dear where have you been? 
Medd hithau 'n eithaf siosi, 
I Aave been for a glass of Gin, 
Dowch a mrecwast i at y gwely Jack 
I Aave a hack in head, | 
Mi godais yn rhy foreu Jack ; 
I will go back to bed. 


Nid oes neb o dan y Ne', &o. 


» 


Mewn chwerwder mallder melldith 
A rhagrith o bob rhyw, 
A choeledd twyll a chelwydd, 
Rhai beunydd sy' yma'n byw, 
Rhai gwyr yn meddwi'n enbyd, 
' Ond enbyd yw eu tôn, 
A gwrageddam two penwerth, 
'N rhoipob peth yn y Pôn. 


Nid oes neb o dan y ne', &c, 





